50 


23 


DAHILAN 


para ipagdiwang ang 


50norr 


Ibayong pinatitibay ng NDFP 
ang saligang alyansa ng 
manggagawa at magsasaka 
bilang pundasyon ng 
pambansang nagkakaisang 
prente laban sa imperyalismo, 
pyudalismo at burukrata 
kapitalismo. 


Ang pamumuno ng uring 
manggagawa at pagsasanib 
ng lakas ng uring magsasaka 
ay rekisito upang magapi ang 


naghaharing uri at maitayo ang 


Demokratikong Gubyernong 
Bayan. 


Manggagawa at magbubukid 


Capo: 2nd fret 
Pasakalye: A 


A Ef A F#m E 
Ano kaya ang natatanaw? Tila liwanag ng araw 
A E A 


Nagmula sa silanganan ay silahis ang sumilay 
F#m E E A 
Sa ating pagkamalas ang nakita ay liwanag 
F#m E A E 
Ng araw sa silangang unti-unting pumupula 
Am Dm Am-G 
Kaya ngayon magbangon ka aking Inang nasa hirap 


C 
Manggagawa at magbubukid 
G 


Bumubuo ng kawal ng bisig 
Dm 
May simulaing mapanghimagsik 
C. 


Mapanlaban sa mga manlulupig 


C 
Tanging layon natin ay iligtas 
C/ 
Sa tagsalat ang bayang mahirap 
Fm 
Nais nating bigyang liwanag 
G 


Ang krisis kung saan nagbubuhat 


G C 
Sa naritong kapisanan nais nating matagpuan 
G7 


Kung alin ang siyang tunay naglalayon ng katubusan 
G7 

Sapagkat maraming taksil nagpapanggap na sila'y lider 
G7 C 

Sila pala ang naglilibing ng kabaong ng paglaya natin 


C G 
Nagliliyab na ang buong daigdig 
G7 


Sa pulang watawat ng mga anakpawis 


